Njia za Kutwahirisha Najisi 
1. Kutwahirisha Ardhi lliyonajisika 

Ardhi ikinajisika, najisi hiyo huondolewa iwe ni kwa maji au kinginecho. Katika hadithi ya mbedui 
aliyekojoa msikitini, Mtume (s.a.w): (Muwacheni na mwageni kwenye mkojo wake ndoo ya maji) [ 
Imepokewa na Bukhari na Muslim.]. 


Na iwapo najisi ni majimaji ya kutiririka kisha ikakauka basi kwa hivyo huwa ishatwahirika iJingana na 
hadithi ya Abuu Qilaabah t kuwa alisema: "Ardhi ikikauka huwa imetwahirika" [ Imepokew na Bukhari 
na Muslim.]. 

https://www.al-feqh.com/sw/hukumu-za-najisi 


& 









